1. ชุมชนมีสินค้าอะไรบ้าง ทำมากี่ปีแล้ว 

- ตั้งแต่เริ่มมีโครงการโอทอปนวัตวิถีเริ่มมีนโยบายเข้ามาในชุมชนเมื่อประมาณ 3 ปี ที่แล้ว โดยเดิมที 
ชุมชนมีถนนวัฒนธรรมเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนทำกิจกรรมโดยมีการออกร้านขายของ มีกิจกรรม 
ท้องถิ่นจากในคนชุมชน โดยถนนวัฒนธรรมของชุมชน เริ่มเปิดตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งใน 
ปัจจุบันเปิดกิจกรรมมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว โดยเริ่มทำที่หมู่ที่ 4 ชุมชนเก่าบ้านบางสเร่ ซึ่งมีสินค้าพื้น 
ถิ่นและพัฒนาเพิ่มเติมจากโครงการโอทอปนวัตวิถี เช่น เมนูอาหารท้องถิ่น หมึกนาดำ บัวลอยชาวเล 
ผัดประมง ปูกะตอยทอด นํ้าสมุนไพร โปสการ์ด ภาพถ่ายที่ระลึก เป็นต้น 


2. จุดแข็งสินค้าเป็นอย่างไร 

สินค้าต้องเป็นสินค้าท้องถิ่นเป็นสินค้าที่ชุมชนอื่นๆไม่มี หรือสินค้ามีความแตกต่าง มีเรื่องราว 
เช่น ผลิตภัณฑ์หมึกนํ้าดำ ที่ชุมชนจะเน้นเรื่องความสดและสะอาดเพราะชุมชนมีสะพานปลาอยู่ใกล้ๆ 
จึงมีการทำวันต่อวัน ลักษณะและวิธีการทำจะใช้ปราชญ์ชุมชนผู้เชียวชาญเป็นคนทำ จึงมั่นใจเรื่อง 
ความสด สะอาด และความอร่อย 

3. ที่ชุมชนมีการท่องเที่ยวไหม? ช่วยเปรียบเทียบระหว่างการมีการท่องเที่ยวกับค้าขายวันธรรมดา 
แบบไหนขายดีกว่า ถามเพิ่มว่าปกติขายได้เท่าไหร่ ยอดวันมีงานถนนคนเดินขายได้เท่าไหร่ 

ชุมชนมีการทำการท่องเที่ยวโดยการเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมหมู่บ้านและวิถีตั้งเดิม 
ชองชุมชน ต่อมาทางชุมชนได้ร่วมมือกันเปิดตลาดหรือเรียกว่าถนนวัฒนธรรม ซึ่งเปิดขายของทุกๆวัน 
แต่หากต้องการตลาดและร้านค้าครบล้วนนั้น ถนนวัฒนธรรมจะเปิดเวลา 16:00 น. ของทุกๆวันเสาร์ 
โดยในวันธรรมดาเป็นวันที่ชาวบ้านขายของได้ตามปกติ ส่วนในวันเสาร์ที่มีถนนคนเดิน 
วัฒนธรรมชุมชนจะสามารถชายชองได้มากกว่าเดิม มีกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อโชวไห้ท่องเที่ยว จำนวน 
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะมีจำนวนมากกว่าวันธรรมดา โดยรายได้วันเสาร์ที่มีการท่องเที่ยวเข้ามา 
มีส่วนร่วมนั้นชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง 15,000 - 18,000 บาท/ร้าน 

4. อยากได้ รนเวเว๐เรื่องอะไรบ้าง (๐เวเว๐โ 1 นก!*'เ65 ในการต่อยอด) 

- ในวันเสาร์ ชุมชนจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะโชว์ผลิตภัณฑ์ของ 
ชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายรวมไปถึงศูนย์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มได้ 

- ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

- กรอบที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบให้เส้นทางท่องเที่ยวให้กับชุมชน 



